01 ความ ขัด แย้ง ระหว่าง สาวก 

จาก หนังสือ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 
โดย อ. เสถียร โพ ธินัน ทะ 



บท ท ๑ 



ความ ขัด แย้ง ระหว่าง สาวก 

๐๐๐ 

พระ มหา จุน ทะ ห้าม การวิ วาท 

ใน ยุค พุทธกาล นั้น ปรากฏ ว่า มี ปุถุชน สงฆ์ ต่าง คณะ เกิด การ ทะเลาะ 
วิวาท กล่าว ดู หมิ่น กัน ต้อง มี การ ห้าม ปราม ตัก เตือน อัน พึง เห็น ได้ จาก 
คัมภีร์ อัง คุต ตรนิ กาย ฉักก นิบาต 

ดัง ไต้ สดับ มา สมัย หนึ่ง ฟาน พระ มหา จุน ทะ พัก อยู่ ณ สัญชาติ ย- 
นิคม ใน แว่น แคว้น เจ ตี ณ สถาน ที่ นั้น แล พระ มหา จุน ทะ ได้ เรียก ภิกษุ' 
ทั้ง หลาย มา กล่าว ว่า “ดู ก่อน อาวุโส ทั้ง หลาย เหล่า ภิกษุ ผู้ เป็น ธรรม ก ถึก ใน 
พระ ธรรม วินัย นี้ ย่อม พูด ก้าว ร้าว รุกราน เอา กับ ภิกษุ ผู้ บำเพ็ญ ฌาน (อยู่ 
ใน ฝ่าย อรัญ ญ วา สี) ว่า ภิกษุ เหล่า นี้ ต่าง ก็ คิด นึก ว่า ‘พวก เรา บำเพ็ญ 
ฌาน ๆ’ ดัง นี้ ภิกษุ เหล่า นี้ จะ ชื่อ ว่า เพ่ง พินิจ ซึ่ง อะไร ๆ ไฉน ภิกษุ 
เหล่า นี้ จึง จัก ชื่อ ว่า เพ่ง พินิจ เหล่า ภิกษุ ผู้ ธรรม ก ถึก ย่อม ไม่ เลื่อมใส ใน 

เหล่า ภิกษุ ผู้ บำเพ็ญ ฌาน ฝ่าย ภิกษุ ผู้ บำเพ็ญ ฌาน เล่า ก็ ไม่ เลื่อมใส ใน 

พวก เธอ” 

“ดู ก่อน อาวุโส ทั้ง หลาย เหล่า ภิกษุ ผู้ ปา เพ็ญ ฌาน ใน พระ ธรรม วินัย นี้ 
ย่อม พูด ก้าว ร้าว รุกราน เหล่า ภิกษุ ผู้ ธรรม ก ถึก ว่า ‘ภิกษุ เหล่า นี้ ต่าง คิด นึก 
ว่า พวก เรา เป็น ผู้ ประกอบ ธรรม พวก เรา เป็น ผู้ ประกอบ ใน ธรรม’ ดัง นี้ 
แต่ พวก เธอ กลับ เป็น ผู้ ถือ ตัว เย่อ หยิ่ง ปากกล้า มี วาจา จัด ขาด สติ 

สัมปชัญญะ มี จิต ไม 1 มั่น คง มี ใจ คะนอง มี อินทรีย์ ปรากฏ ภิกษุ เหล่า นี้ 
จะ ชื่อ ว่า เป็น ผู้ ประกอบ ใน ธรรม อย่าง ไร ได้ จะ เป็น ผู้ ประกอบ ใน ธรรม เพื่อ 
อะไร ไฉน จะ ชื่อ ว่า เป็น ผู้ ประกอบ ใน ธรรม เหล่า ภิกษุ ผู้ บำเพ็ญ ฌาน ย่อม 




๑๖ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

ไม่ เลื่อมใส ใน เหล่า ภิกษุ ผู้ ธรรม ก ถึก ฝ่าย ภิกษุ ผู้ ธรรม ก ถึก เล่า ก็ ไม่ 
เลื่อมใส ใน พวก เธอ” 

เรื่อง ที่ ยก มา แสดง นี้ พึง เห็น ได้ แล้ว ว่า พวก ปุถุชน สงฆ์ ฝ่าย 

คัน ถ ธุระ ด้วย ฝ่าย วิปัสสนา ธุระ ด้วย ได้ ติเตียน กัน และ กัน ด้วย วา ทะ 
ทั้ง หลาย มี การติ ฉิน ต่อ ว่า กัน ฝ่าย คัน ถ ธุระ หรือ พวก ธรรม ก ถึก ได้ 
ตำหนิ พวก บำเพ็ญ ฌาน ถือ เอา ตาม นัย ก็ คือ ว่า พวก บำเพ็ญ ฌาน ไม่ ได้ 
เรียน รู้ แตก ฉาน ใน พระ พุทธ วจนะ ทั้ง หลาย ไม่ รู้ ว่า อะไร คือ ขันธ์ ธาตุ 
อายตนะ ปฏิบัติ กัน อย่าง งม งาย ไม่ รู้ ว่า อะไร คือ ฌาน รู้ แต่ ว่า เพ่ง แต่ ไม่ 
ทราบ ขัด ว่า เพ่ง อะไร ฝ่าย พวก บำเพ็ญ ฌาน เล่า ก็ กล่าว ตอบ ติ พวก ธร ร ม- 
กถึก ว่า ดีแต่ เรียน รู้ มาก ๆ แล้ว เกิด เย่อ หยิ่ง ใน ความ รู้ นั้น ส่วน การ ปฏิบัติ 
ไม่ มี อย่าง นี้ ชื่อ ว่า เรียน เปล่า ไม่ ชื่อ ว่า ผู้ทรง ธรรม ท่านพระ มหา จุน ทะ ผู้ 
เป็น ขีณาสพ สิน ชาติ ขาด อา สวะ หวัง อยู่ ซึ่ง ความ ปรองดอง เข้า ใจ กัน ดี ใน 
ทั้ง สอง พวก นั้น จึง ได้ กล่าว กถา สามัคคี ดัง ต่อ ไบํนี้ ว่า เมื่อ ต่าง ฝ่าย ต่าง 
กล่าว สรรเสริญ พวก เดียว กัน และ ติ ฝ่าย ตรง ข้าม เช่น นี้ ก็ ชื่อ ว่า ไม่ ปฏิบัติ 
เพื่อ ประโยชน์ อะไร ดู ก่อน อาวุโส ทั้ง หลาย เพราะ เหตุ นั้น แล ท่าน 
ทั้ง หลาย พึง คืกษ าอยู่ างนี้ ว่า พวก เรา ผู้ เป็น ธรรม ก ถึก จัก กล่าว สรรเสริญ 
คุณ ของ ภิกษุ ผู้ บำเพ็ญ ฌาน ดู ก่อน อาวุโส ทั้ง หลาย ท่าน ทั้ง หลาย พึง ศึกษา 
อย่าง นั้น เถิด ข้อ นั้น เพราะ เหตุ ใด เพราะ ว' าผู้ที่ ถูก ต้อง อม ต ธาตุ ด้วย นาม 
กาย แล้ว และ ดำรง อยู่ นั้น เป็น อัจฉ ริย บุคคล หา ได้ ยาก ใน โล ก 

ดู ก่อน อาวุโส ทั้ง หลาย เพราะ เหตุ นั้น แล ท่าน พึงคื กษา อย่าง นี้ ว่า 
พวก เรา ผู้ บำเพ็ญ ฌาน จัก กล่าว สรรเสริญ คุณ ของ เหล่า ภิกษุ ผู้ เป็น ธรรม ก ถึก 
ดู ก่อน อาวุโส ทั้ง หลาย ! ท่าน พึง ศึกษา อย่าง นั้น เถิด ข้อ นั้น เพราะ เหตุ ใด 
เพราะ ว่า ผู้ที่รู้ แจ้ง ตลอด อรรถบท อัน ลับ ลึก ด้วย มรรค ปัญญา เป็น 
อัจฉ ริย บุคคล หา ได้ ยาก ใน โลก ดัง นี้ 



เสถียร โพ ธินัน ทะ ๑๗ 

โอวาท แห่ง ท่านมหา จุน ทะ เถระ นี้ สมควร เป็น เนติ แบบ แผน แก , 
พุทธ บริษัท ๙ ได้ ตลอด ไป ถ้า หาก มี การวิ วาท นินทา ด้วย เหตุ แห่ง ต่าง หมู่ 
ต่าง มติ พึง ถือ เอา ซึ่ง เถร านุ ศาสน์ นี้ เป็น เครื่อง ระงับ เรื่อง ทั้ง หลาย ที่ ไม่ งาม 
ก็ จัก หมด ไป เอง ใน คัมภีร์ มโนรถ ปูรณี อรรถกถา อัง คุต ตรนิ กาย เล่า ถึง 
สังฆ มณฑล รุ่น หลัง ๆ เกิด การ แก่ง แย่ง โต้ เถียง กัน ถึง เรื่อง ว่า ศาสนา นั้น 
มี อะไร เป็น มูล สำคัญ พวก ภิกษุ ที่ ประพฤติ ธุดงค์ เห็น ว่า “ปฏิบัติ เป็น มูล” 
ฝ่าย พวก ภิกษุ ที่ เป็น ธรรม ก ถึก เห็น ว่า “ปริยัติ เป็น มูล” ฝ่าย ถือ ปฏิบัติ เป็น 
มูล ก็ ยก พระ พุทธ พ จน! นม หา ปรินิพพาน สูตร ว่า “ดู ก่อน สุภัท ทะ ภิกษุ 
ทั้ง หลาย ใน ศาสนา นี้ แล พึง ดำรง อยู่ โดย ชอบ ใน มรรค มี องค์ ๘ เพียง ใด 
โลก ก็ ไม่ พึง ว่าง จาก พระ อรหันต์ ทั้ง หลาย เพียง นั้น” และ หลัก ฐาน อื่น อีกว่า 
“มหาราช ศาล นา ของ พระ ศาสดา มี การ ปฏิบัติ เป็น มูล แผ่ ไป ได้ เพราะ 
ปฏิบัติ ทรง อยู่ ได้ เพราะ ปฏิบัติ” ฝ่าย พวก ที่ ถือ ปริยัติ เป็น มูล นั้น ก็ นำ 
พระ สูตร มา อ้าง ว่า “สูตร ทั้ง หลาย ตั้ง อยู่ เพียง ใด วินัย ยัง รุ่งเรือง เพียง ใด 
ลัตว โลก ทั้ง หลาย ย่อม เห็น แสง สว่าง เพียง นั้น เหมือน เมื่อ ตะวัน สูง ขึ้น ไป 
เมื่อ ไม่ มี สูตร ทั้ง หลาย ทั้ง วินัย ก็ เลอะ เลือน ด้วย ความ มีด จัก มี ใน โลก 
เหมือน เมื่อ ตะวัน ตก ดิน เมื่อ พระ สูตร อัน บุคคล รักษา อยู่ แล้ว การ ปฏิบัติ 
ย่อม เป็น อัน เขา รักษา ด้ว ย ” ฝ่า ย พวก ตรง กัน ข้าม ได้ ฟัง เช่น' นี้เล ย นิ่ง เงี ยบ 
พวก ธรรม ก ถึก กล่าว ต่อ ไป ว่า ใน ฝูง โค ตั้ง ร้อย ตั้ง พัน ถ้า เมื่อ ไม่ มี แม่ โค ผู้ 
รักษา ประเพณี แล้ว วงค์ ประเพณี ก็ สืบ ไป ไม่ ได้ อุปมา นี้ ฉัน ใด แม้ จะ มี 
ภิกษุ พวก กระทำ วิปัสสนา ตั้ง ร้อย ตั้ง พัน ก็ ตาม เมื่อ ปริยัติ ไม มี แล้ว การที่ 
จะ แทง ตลอด ใน อริยมรรค ก็ ไม' อาจ มี ได้ ฉัน นั้น 



©๘ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

เหตุ แตก สามัคคี คณะ ภิกษุ เมือง โก สัมพี 

การ แตก สามัคคี ใน สังฆ มณฑล ก็ ได้ เริ่ม มี มา แล้ว แต่ ปาง พระ ศาสดา 
ของ เรา ทั้ง หลาย ยัง ทรง พระ ชนม์ ชีพ สั่ง สอน เวไนย นิกร อยู่ เช่น เรื่อง ภิกษุ 
ซาว เมือง โก สัมพี และ ภิกษุ เท วทัต กับ คณะ เป็น ตัวอย่าง จัก กล่าว ถึง ภิกษุ 
ซาว โก สัมพี ก่อน เรื่อง ๆ นี้มี ปรากฏ ใน ที่ หลาย แห่ง ทั้ง ใน พระ วินัย ปิฎก 
และ สุตตันตปิฎก เช่น เดียว กับ เรื่อง ของ พระ เท วทัต ดำเนิน ความ ว่า ที่ 
แขวง เมือง โก สัมพี ณ โฆสิ ตา ราม วิหาร มี คณะ ภิกษุ อยู่ สอง พวก คือ 

พวก หนึ่ง เป็น พวก ธรรม กถึกํ อีก พวก หนึ่ง เป็น พวก วินัยธร แต่ ละ พวก มี 
จำนวน ห้า ร้อย วัน หนึ่ง อาจารย์ ใหญ่ ของ ฝ่าย ธรรม ก ถึก ไป ฐาน แล้ว เหลือ 
นํ้า ชำระ ทิ้ง ไว! นภา ชนะ ภา ย หลัง อาจารย์ ใหญ่ ฝ่า ย คณะ วินัยธร ไป เห็น เข้า 
ก็ ว่า กล่าว อาจารย์ ธรรม ก ถึก ว่า การ กระทำ เช่น นี้ เป็น อาบัติ ฝ่าย อาจารย์ 
ธรรม ก ถึก ก็ ยอม รับ ว่า ตน ได้ ทำ จริง แต่ ไม่ รู้ ว่า เป็น อาบัติ และ ไม่ เชื่อ ว่า 
เป็น อาบัติ ด้วย อาจารย์ ฝ่าย วินัยธร ก็ ว่า เมื่อ ไม่ รู้ แล้ว ก็ แล้ว ไป เถิด อาบัติ 
ไม' มี เรื่อง ก็ สงบ ลง เพียง นั้น แต่ ต่อ มา อาจารย์ ฝ่าย วินัยธร กลับ ไป บอก 
เล่า แก' ศิษย์ ว่า อาจารย์ ธรรม ก ถึก นั้น แม้ ต้อง อาบัติ ก็ ยัง ไม่ รู้ พวก ศิษย์ ฟัง 
แล้ว ก็ เอา ไป กล่าว ประณาม พวก ธรรม ก ถึก ว่า อาจารย์ ของ ท่าน ต้อง อาบัติ 
ก็ ยัง ไม่ รู้ ฝ่าย พวก ธรรม ก ถึก ก็ ไม่ ยอม นิ่ง นำ ความ นั้น ไป บอก ให้ อาจารย์ 
ฟัง อาจารย์ ก็ กลับ ย้อน ว่า อาจารย์ ฝ่าย วินัยธร พูด ว่า ไม่ แกล้ง ก็ ไม่ เป็น 
อาบัติ บัด นี้ลืก ลับ มา พูด ว่า เป็น อาบัติ ส่อ แสดง ว่า เป็น การ มุสา สับ ปรับ 
ทั้ง สอง ฝ่าย ต่าง โต้ เถียง กัน ไป มา อยู่ เช่น นี้ พวก วินัยธร ถือ โอกาส ทำ 

อุก เข ปนีย กรรม แก่ พวก คณะ ธรรม ก ถึก เลย แตก กัน ออก เป็น สอง ฝ่าย 
ไม่ ลง อุโบสถ สังฆ กรรม กัน พวก คฤหัสถ์ ที่ เลื่อมใส พวก ไหน ก็ พลอย เข้า 
ข้าง ตาม พวก พระ อรรถกถา จาร ย์แส ดง ความ พิสดาร ออก ไป ว่า แม้ เหล่า 
เทพ ย ดา ตลอด ไป จน ถึง ชั้น พรหม มี อก นิฎฐ ภพ เป็น ที่ สุด ก็ แตก ออก เป็น 



เสถียร โพ ธินัน ทะ 



๑๙ 

สอง ฝ่าย โกลาหล กัน อย่าง ยิ่ง เมื่อ พระ ศาสดา ทรง ทราบ ก็ เสด็จ มาระงับ 
อธิกรณ์ แต่ พวก ภิกษุ ทั้ง สอง ฝ่าย ก็ หา เชื่อ ฟัง ไม 1 กลับ กราบ ทูล ว่า “ขอ 
พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ผู้ เป็น เจ้า ของ ธรรม จง ทรง รอ ไว้ ก่อน เถิด พระ เจ้า ข้า 
ขอ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า จง ทรง ขวน ขวา ย น้อย ขอ จง ทรง ประกอบ ตาม 
สุข วิหาร ใน ทิฎฐ ธรรม เถิด พระ เจ้า ข้า พวก ข้า พระองค์ จ้ก ปรากฏ ด้วย การ 
หมาย มั่น การ ทะเลาะ การ โต้ เถียง การวิ วาท” แม้ ครั้ง ที่ สอง และ 
ครั้ง ที่ สาม ที่ พระ ตถาคต เจ้า ตรัส ห้าม การ ทะเลาะ ภิกษุ เหล่า นั้น ก็ คง ยืน 
กราน กราบ ทูล ทำนอง ขอ อย่า ได้ มา เกี่ยว เป็น เรื่อง ที่ พวก ตน จะ ต้อง 

ทะเลาะ กัน เมื่อ ห้าม มิ ฟัง แล้ว ภาย หลัง พระองค์ ก็ เปล่ง สี หนา ท ธรรม ลัง เวช 
ต่าง ๆ มี เวร ย่อม ไม่ ระงับ ด้วย การ จอง เวร เป็น ต้น แล้ว ก็ เสด็จ' ใปส่ ' 
พาล ก โสณ กา ราม เทศน์ โปรด พระ ภคุ แล้ว ก็ เสด็จ ต่อ ไป ส่ปา ปาจีน วังสะ 

ชื่งมี พระ อนุ รุทธ ะ พระ นันทิ ยะ และ พระ ถิมพิ ละ อยู่ ก่อน ทรง แสดง 
ธรรม บรรยาย เรื่อง อุปกิเลส และ สมาธิ ดั่ง ปรากฏ โดย พิสดาร ใน อุ ปัก กิเลส สูตร 
แห่ง ม้ชฌิ ม นิกาย อุป ริ ปัณณาสก์ แต่ ใน พระ ธรรมบท กล่าว ว่า เมื่อ เสด็จ 
ไป ถึง ปา ปาจีน วัง ส ะ แล้ว ก็ ยัง ได้ เสด็จ ต่อ ไป ยัง บ้าน ปา ลิ เลย ยะ กะ ประทับ 
จำ พรรษา อยู่ ใน ปา รักขิต วัน มี หัตถี ใหญ่ และ วานร เป็น ผู้ อุปัฏฐาก ตลอด 
พรรษากาล 

ส่วน ทาง เมือง โก ลัมพี นั้น เมื่อ พระ พุทธองค์ เสด็จ ไป แล้ว บรรดา 
อุบาสก อุบาสิกา ต่าง พา กัน โกรธ พวก ภิกษุ ทั้ง สอง คณะ ว่า เป็น เหตุ ให้ พระ 
โลกนาถ ละทิ้ง พวก เขา ไป จีง พา กัน นัด หมาย จะ ไม่ ถวาย อาหาร บิณฑบาต 
และ ให้ ความ อุปการะ ใด ๆ ทั้ง สิ้น เพื่อ ทรมาน ให้ รู้สืก ตัว กลับ มา สามัคคี 
กัน อุบาย , วิธี' น! ด้ผล คือ ทั้ง คณะ ธรรม ก ถึก และ คณะ วินัยธร ภาย ใน สอง 
สาม วัน ต่าง ฝ่าย ต่าง ขมา โทษ ซึ่ง กัน และ กัน แต่ ถึง อย่าง นั้น ก็ ยัง ไม่ เป็น ที่ 
พอ ใจ ของ หมู่ อุบาสก อุบาสิกา ยัง มี ปัญหา ว่า ต้อง ใหั ไป ขอ ขมา โทษ ต่อ พระ 



๒๐ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

ตถาคต เสีย ก่อน ทุก สิ่ง ทุกอย่าง จึง จะ เหมือน ดัง เดิม บังเอิญ เวลา นั้น เป็น 
พรรษากาล ภิกษุ ทั้ง สอง คณะ เลย ต้องอด ทน ไป จน ถึง ออก พรรษา ก็ พอ ดี 
ได้ ข่าว ว่า พระ ผู้มืพ ระ ภาค เสด็จ ไป ส่สา วัต ถี ราชธานี จึง ต่าง ฝ่าย ต่าง เดิน 
ทาง ไป เฝ็า ขณะ แรก พระ เจ้า ป เสน ทิ โกศล จะ ไม่ ยอม ให้ เข้า เมือง รังเกียจ 
ว่า เป็น พวก ทำ ให้ สังฆ มณฑล แตก ร้าว แต่ พระ ศาสดา ตรัส ว่า ให้ อนุญาต 
เข้า มา เถอะ เพราะ เธอ ทั้ง สอง ฝ่าย ล้วน แล้ว แต่ เป็น ผู้ทรง คีล ที่ ไม่ เชื่อ ฟัง 
พระ พุทธ โอวาท ก็ เพราะ เวลา นั้น ต่าง ฝ่าย ต่าง วิวาท โกรธ เคือง กัน อยู่ 
ฉะนั้น ภิกษุ ทั้ง สอง คณะ จึง ได้ เข้า เฝ็า ทูล ขอ ขมา โทษ พระ ธรรม ก ถึก ยอม 
รับ ว่า ที่ เหลือ นั้า นั้น เป็น อาบัติ และ ที่ ถูกลง อุก เข ปนีย กรรม นั้น ถูก แล้ว พระ 
พุทธองค์ ตรัส ให้ ประกาศ ความ สามัคคี ด้วย ญัตติ ทุติย กรรมวาจา ให้ ภิกษุ 
ทั้ง สอง คณะ เข้า ประชุม กัน ทำ สามัคคี อุโบสถ สวด พระ ปาฏิ โมกข์ ขึ้น 
อธิกรณ์ วิวาท ก็เล ย เป็น อัน ระงับ ไป 

พระ เท วฑัต ทำ สังฆ เภท 

อีก เรื่อง หนึ่ง คือ พระ เท วทัต ผู้ เป็น พระ ราชบุตร แห่ง พระ เจ้า 

สุป พุทธะ พระ ญาติ สนิท ของ พระ พุทธองค์ ยาม เมื่อ พระ ศาสดา เสด็จ 
จาริก อยู่ ณ แว่น แคว้น สักกะ ประทับ สำราญ พระ อิริยาบถ ณ อนุ ปิย- 

นิคม พระ เท วทัต ได้ ถวาย ตน ออก มา ผนวช พร้อม กับ พระ ญาติ เจ้า ศากยะ 

ผู้ โ 1 'ผู้ ผู้ผู้ะ , ผู้ ผู้ผู้ 

อีก ๕ พระองค์ มี พระ อนุ รุทธ ะ เป็น ต้น ภาย หลัง เจ้า ทัง ๕ องค์ นัน ได้ 

บรรลุ ธรรม วิเศษ ต่าง ๆ เป็น พระ อริยบุคคล ใน ศาสนา ส่วน พระ เท วทัต 

นั้น บรรลุ เพียง โลกิ ย ฌาน เท่า นั้น พระ อรรถกถา จาร ย์พร รณ นา ว่า แท้ ที่ 

จริง เท วทัต นั้ใด้ เป็น ผู้ จอง ล้าง จอง ผลาญ กับ พระ บรม ครู นับ แต่ อดีต ภพ 

หลาย ต่อ หลาย ชาติ หนัก หนา ใน ชาติ นี้ เป็น ชาติ สุด ท้าย ที่ จัก ได้ อวสาน การ 

จอง ล้าง นั้น เริ่ม ด้วย เรื่อง ว่า ปาง เมื่อ สมเด็จ พระ บรม ศาสดา ประทับ 




เสถียร โพ ธินัน ทะ 



๒๑ 

สำราญ อิริยาบถ อยู่ ณ โก สัมพี มหา นคร ลาภ สักการะ เป็น จำนวน มาก ได้ 
เกิด ขึ้น เนือง นอง แก่ พระ ตถาคต และ หมู่ พระ สาวก บรรดา ท่าน คหบดี 
ทั้ง หลาย เมื่อ จะ บำเพ็ญ บุญ กิริยา ก็ ล้วน แต่ ปรารถนา เพื่อ พระ บรม ครู และ 
พระ เถระ มี เจ้า ศากยะ ทั้ง ห้า เป็น ต้น ไม่ มี ผู้' ใด ปรารถนา เพื่อ เท' วทัต ครั้ง 
นั้น พระ เท วทัต เกิด วิปฏิสาร จิต เหตุ เพราะ ขาด ลาภ รำพึง ว่า ก็ เรา แล เป็น 
กษัตริย์ เช่น เดียว กับ เจ้า ทั้ง ห้า นั้น เหมือน กัน เหตุ ไฉน หนอ เรา จึง ไม่ ได้ รับ 
การ บูชา เช่น ท่าน เหล่า นั้น อย่า กระนั้น เลย เรา จัก สมาคม กับ พระ ราชา องค์ 
ใด องค์ หนึ่ง แล้ว ยัง ความ เลื่อมใส ให้ เกิด ขึ้น แก่ พระ ราชา นั้น ที นั้น ลาภ 
สักการะ เป็น จำนวน มาก ก็ จะ อุบัติ มีแก่ เรา โดย แท้ เมื่อ พระ เท วทัต เกิด 
โลภ ะ อกุศล จิต ขึ้น แล้ว ก็ เข้า คบ หา กับ เจ้า ชาย อชา ตคั ตรู ผู้ เป็น โอรส ของ 
พระ เจ้า พิมพิ สาร จอม ชน แห่ง มคธ รัฐ แสดง อิทธิ ฤทธี้ ต่าง ๆ อัน เป็น 
คุณสมบัติ ของ ผู้ บรรลุ ฌาน ยัง ความ กลัว เกรง และ เลื่อมใส ให้ มี ขึ้น ใน 

เยา ว ราช องค์ นั้น และ แต่ นั้น มา พระ เท วทัต ก็ ได้ รับ การ บูชา จาก พระ 
ยุพ ราช ใน ฐานะ เป็น อาจารย์ นาน เข้า ก็มี จิต คิด กำเริบ ทะยาน ใฝ่ สูง ใคร่ ที่ 

จะ ได้ ตำแหน่ง ลัง ฆ บิดา บริหาร การ คณะ สงฆ์ จึง ไป เฝ็า พระ ศาสดา กราบ 
ทูล ว่า “ข้า แต่ พระองค์ ผู้ เจริญ บัด นี้ พระ ผู้มีพ ระ ภาค ก็ ทรง ชรา แล้ว ทรง 
เป็น ผู้ หลัก ผู้ใหญ่ มี พระ ชน มา ยุลุ ถึง แล้ว ทรง ล่วง พระ วัย โดย ลำดับ แล้ว 
พระ เจ้า ข้า บัด นี้ฃอ พระ ผู้มีพ ระ ภาค อย่า ทรง ขวน ขวา ย นัก โปรด ทรง 
พระ สำราญ สุข ใน ทีฏฐ ธรรม เถิด จง สละ ภิกษุ สงฆ์ มอบ ให้ ข้า พระองค์ เถิด 
ข้า พระองค์ จัก บริหาร ภิกษุ สงฆ์” พระ ศาสดา ทรง ห้าม ทัด ทาน ว่า อย่า เลย 
๓ ครั้ง เธอ ก็ ไม่ เชื่อ คง ยืน กราน ขอ พระ พุทธ อำนาจ ๓ ครั้ง เหมือน กัน 
ใน ที่ สุด พระ ศาสดา จึง ตรัส ว่า “ดู ก่อน เท วทัต แม้ แก' สา รี บุตร และ โม ค- 
คัล ลา นะ เรา ก็ ไม่ พึง สละ ภิกษุ สงฆ์ ให่ ได้ ไฉน เล่า จะ พึง สละ ให้ แก่ เธอ ผู้ 
ลามก บริโภค เขฬะ” พระ เท วท้ต เมื่อ ขอ ไม่ ได้ ก็ ผูก อาฆาต พระองค์ ไว้ เป็น 




๒๒ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

ปฐม นับ แต่ บัด นั้น กาล ต่อ มา พระ เท วทัต ยัง ได้ เสียม สอน ยุพ ราช กุมาร 
ให้ กระทำ ปิตุฆาต และ พยาบาท ทำ ร้าย พระ พุทธเจ้า ด้วย ประการ ต่าง ๆ 
แต่ เป็น ความ พิสดาร มาก และ ไม่ เป็น จุด สำคัญ ของ เรื่อง นี้ จัก ขอ ข้าม ไป 
เสีย มา ครั้ง หนึ่ง พระ เท วทัต แต่ง ตั้ง หลัก ธรรม ที่ ภิกษุ จะ ต้อง ประพฤติ ๕ 
ข้อ เรียก ว่า ปัญ จ' วัตถุ ประกาศ ให้ บริษัท ของ ตน ประพฤติ แล้ว นำ เหล่า 
สานุ คืษย์ เข้า เฝ็า พระ พุทธเจ้า ทูล ขอ ให้ ออก พระ พุทธ บัญชา เป็น กฏที่ ภิกษุ 
ทุกๆ รูป ต้อง ดำเนิน ตาม ๕ ข้อ นั้น คือ 

(๑) ภิกษุ พึง เป็น ผู้ อยู่ ปา เป็น วัตร ตลอด ชีวิต รูป' ใด’ ไปสํ ละแวก 

บ้าน รูป นั้น มี โทษ 

(๒) ภิกษุ พึง ถือ เที่ยว บิณฑบาต เป็น วัตร ตลอด ชีวิต รูป ใด รับ 

นิมนต์ รูป นั้น มี โทษ 

(๓) ภิกษุ พึง ถือ นุ่ง ห่ม ผ้า บังสุกุล เป็น วัตร ตลอด ชีวิต รูป ใด รับ ผ้า 
คฤหบดี รูป นั้น มี โทษ 

(๔) ภิกษุ พึง ถือ อยู่ โคน ไม้ เป็น วัตร ตลอด ชีวิต รูป ใด เข้า ส่ที่ มุง ที่ บัง 
รูป นั้น มี โทษ 

(๕) ภิกษุ ไม พึง ฉัน ของ สด คาว มี ปลา เนื้อ เป็น ต้น ตลอด ชีวิต 
รูป ใด ฉัน รูป นั้น มี โทษ 

แต่ พระ ศาสดา ไม่ ทรง เห็น ชอบ เพราะ เป็น การ ประพฤติ ปฏิบัติ ที่ ตึง เครียด 
เกิน ไป ตรัส ว่า อย่า เลย เท วทัต รูป ใด ปรารถนา จะ ถือ อยู่ ปา เป็น วัตร 
หรือ อยู่ บ้าน ตลอด จน ถึง การ เที่ยว ถือ บิณฑบาต รับ นิมนต์ ถือ ห่ม ผ้า 
บังสุกุล หรือ รับ ผ้า คฤหบดี ก็ แล้ว แต่ ใจ ตน สมัคร จะ ประพฤติ ส่วน เรื่อง 
เสนาสนะ ถือ โคน ไม้ นั้น อนุญาต ให้ อยู่ ได้ เพียง ๘ เดือน เท่า นั้น และ 
ถ้า เนื้อที่ บริสุ ทธื้ โดย ส่วน สาม แล้ว ก็ อนุญาต ให้ ฉัน ได้ 

เมื่อ พระ พุทธ อง ต์ไม่ ทรง อนุญาต เช่น นี้ พระ เท วทัต จึง ประกาศ ลัทธิ 



เสถียร โพ ธินัน ทะ 



๒ ©ใ 

ของ ตน แก' หมู่ ภิกษุ ว่า ลัทธิ นี้ เป็น สิง เลิศ ที่ อาจ นำ ออก ซึ่ง กอง ทุกข์ ได้ 

เหล่า ภิกษุ บาง พวก ที่ บวช ใหม่ มี ความ รู้ อ่อน ก็ เชื่อ ตาม เข้า สมัคร เป็น สาวก 
ของ พระ เท วทัต เป็น จำนวน มาก แต่ นั้น มา พระ เท วทัต กับ บริวาร ก็ แยก ทำ 
ลัง ฆ กรรม อีก ส่วน หนึ่ง ไม่ ร่วม กับ ใคร ๆ ต่อ ภาย หลัง พระ ศาสดา รับ สั่ง ใช้ 
พระ สา รี บุตร กับ พระ โม ค คัล ลา นะ ไป แสดงอนุ คาส นี ปรับ ความ เข้า ใจ ใน 
ข้อ ธรรม กับ เหล่า น วก ภิกษุ ที่ ตามพระ เท วทัต ไป ให้ ละ ทิฐิ ที่ ผิด แล้ว พา 

กลับ มา ได้ ส่วน พระ เท วทัต เมื่อ ขาด บริวาร แล้ว ก็ เป็น อัน หมด สิน อำนาจ 
ทุกอย่าง ต่อ มา ได้ รู้สืก ผิด จึง ได้ กลับ มา ขอ ขมา ต่อ พระ ศาสดา แต่ มา 
ไม่ ทัน ถึง ก็ ได้ มรณภาพ เสีย ก่อน 

ทั้ง สอง เรื่อง นี้ ปรากฏ ว่า เป็น เรื่อง ใหญ่ ที่ เกี่ยว กับ การ แตก สามัคคี 
กัน ใน หมู่ สงฆ์ อัน พุทธ คา สนิก ส่วน มาก ได้ รู้ เห็น กัน อยู่ 




